DZí»2^.' 


PROFWCH  BOB  PETH, 


"  ATHRAWIAETH  BEDYDDIADAU." 

Meddylia  llawer,  oblegid  i  Paul  rìdweyd  "  un  bedydd,''  nad  yw 
yn  iawn  i  fedyddio  neb  l'wy  nag  unwaith.  Ond  camsynied  mawr 
yw  hyna,  ag  svdd  yn  cyforìi  oddiar  draddodiad  ein  tadau,  y  rhai 
ni  wyddent  y  gwahaniaeth  sydd  rhwng  yr"  un  bedydd"  ag  amryw 
weinyddiadau  o'r  cyfryw.  Nid  yw  gweinyddiad  yr  ordinhad  ar 
ddau  berson  yn  gwneyd  dau  fedydd  ;  ac,  wrth  gwrs,  nid  yw  bed- 
yddio  dyn  ddwywaith  yn  cyfansoddi  dau  fedydd,  mwy  nâ  phan 
yn  bedyddio  dau  berson.  Bedyddiad  yw  un  gweinyddiad  o'r 
ordinhad,  a  "  bedydrìiadau"  y  w  amrywiol  weinyddiadau.  "Ath- 
rawiaeth  bedijddiadav,"  ynte,  sydd  dan  sylw;  ac  y  mae  arnom 
eisieu  ei  phrofì  yn  rhesÿmol  ac  yn  ysgrythyrol.  Yr  ydym  ni  mor 
barod  â  neb  i  addef  mai  "  un  bedydd"  a  ddylaî  fod  ;  ac  yr  ydym 
hefyd  yr  un  mor  barod  i  haeru  fod  mwy  nag  un  yn  cael  ei  ar- 
ddel  yn  Nghymru  yn  y  dyddiau  hyD,  a  ciian  y  rhai  hyny  sytid 
yn  crochfloeddio  "  un  bedydd."  A  feiddiwn  ni  ddweyd  mai  "  vn 
bedydd"  yw  bedydd  yr  arwydd,  bedydd  y  siampl,  bedydd  y  daen, 
bedydd  y  droch,  bedydd  y  baban,  bedydd  y  credinioì,  a'r  bedydd 
er  maddfiuant  pechudau  ?  Na,  gwyddom  er  ys  blynyddab  bell  ■  b, 
nas  gall  llawer  fod  yn  im. 

Yn  awr,  gan  mai  "  im  bedydd"  a  ddylai  fod,  cawn  chwilio  aìlan 
pa  fath  un  yw  hwnw,  fel  y  gallom  f'arnn  os  yrìyw  yn  fedydd  a 
éllir  weinyddu  f'wy  nag  unwaith  ar  yr  un  person.  Dichon  y  bydd 
dywediad  Pedr  ar  ddydd  y  Penteéost,  yn  ddi»on  i  egluro  dybr-n 
y  bedydd.  D-ywedfli  ei'e.  "  Edifarhewch,  a  beilyddier  pob  im  o 
honoch  yn  enw  ler-u  Grir.t,  er  maddmmit  pechodtw?'1  (Act.  ii,  88). 
Maeyn  rhaid  mne  y  berìydd  yna  a  feddyliai  Paul  am  dano,  pan  y 
dywedai  "  un  bedydd,''  ac  nid  un  arall.  Nid  bedydd  yrìoedrì  i 
arwydrìo  roarìdeuant,  ond  i  gael  madrìeuant  írwyrìdo  ;  a'r  savl  a 
u.fyddhäai   i    f'edydd    feliy.  a  dderbyniai  farìd'euani  pecl ■■-  i  ■; 

Dduw,  trwy  ymateb  cydwybod  dda  yn  y  bedydd.  Trwy  ufyrìdhi  u 
i  fedydd  cr  marideuanl  petfhodau,  neu  gymrìieryd  ei  "eni  o  d 
ac  o'r  Ysbryd,"  yu  unig  y  gall  dyn  í'y.ied  i  inewn  i  deyn ,-.-  I  tduw  . 
Pan  yn  nheyruas  Dduw,  nid  oes  achos  i  neb  gael  ei  fêdyddifi,  lietí 
ei  eni  drachefn,  am  bob  trosedd  a  wna  :  gwna  y  tre  iudn  oi'yn 
maddeuant  y  Brenin  a'i  gyrì-rìdeiiiaid,  canys  y  rnae  Mab  y  BreTÍin 
yn  eiriol  òrosbob  un  yn  y  deyrnas.  Oud  pan  na  wneio  y  deiìiurì 
felly,  a  thrwy  hyny  droseddu  yn  oraodoì,  mae  yn  cael  ei  íwrw 
allan  i  deyrnas  y  tywyllwch,  sef  i'r  un  sefyllfa  ag  oedd  ynddi  ar 
y  cyntaf.  Yn  awr,  golŷgwch  fcd  ehwant  ar  y  cyí'ryw  i  yinrìdaros- 
twng  eilwaith,  a  dymuniad  ynddo  i  fyned  i  mewn  drachefn  i 
deyrnas  Dduw  ; — pa  í'odd  y  gallai  efe  fyned  ?  Ai  tnegys  lleidr, 
trwy  ddringo  lleoedd  anghyfreiiblawn,  neu  ynte  Êrwy  y  drws. 
megys  o'r  báen?  Os  mai  trwy  y  drws  ÿr  elai,  fe.1  poh  dVij 
gonest,  a  íuasai  hyny  yn  gwneyd  yr  un  drws  hwnw  yn  ddau. 
ddrws?     An   os  nad  bedydd  er  maddeuant  pechodau,  neu  "  eni  q 


éiìwfr,''  yw  y  (ffWB,  pi  heth  nll  efo  fod  '  Nid  oea  acho*  trafT. 
i  ateb :  cáhy&'nìd  vw  gweinyddiad  ddwy  waìth  neu  dair  o  fedydd, 
ar  yr  un  person,  ddim  yn  gwmevd  ychwaneg  nag  "im  bedydd," — 
mwy  nag  ydyw  credu  yr  ua  peth  ddwy  waith  neu  d*ir  drosodd, 
gnn  yr  ui)  person,  ddim  yn  gwneyd  ychŵaneg  ríag  "  un  flydd." 
Maeyn  amlwg,  yute,v  rhatd  i  ddyn  greda  o'r  newydd,a  chymeryd 
ei  fedyddio  ofr  newyddr  cyn  y  stúì  fyned  i  mewn  o'r  newydd  i 
deyrnas  Ddtrw  ;  ac  os  atncana  ffordd  arall,  lleidr  ac  yspeiliwr  yw, 
yr  ail  dro,  megys  y  tm  byntaf. 

Wedi  dangos  rhesymoldeb  "  athrawiaeth  bedyddiadatt,''  cawn 
edrych  yn  mhellach  i'r  hyh  a  ddengys  yr  ysgfythyrao  yti  ei 
chylch.  Dywed  Paul  wrth  yr  Hebreaid,  er  y  dylent  fod  yn  ath- 
rawon  o  ran  amser,  fod  eisieu  dysgtì  idfiynt  pa  beth  yw  "  egwydd- 
orion  dechreuad  ymadroddion  Duw,"  ac  mai  gWrthdchrychan  i  fyw 
ar  l.aeth  oeddynt,  yn  llo  bwyd  cryf  a  alient  gael,  pe  buasent 
gynnefin  ag  ef.  Yna,  ymresyma  Paul  fel  hyn — "  Am  hynv,  gan 
roddi  heibio  yr'  ymadrndd  sydd  yn  rìechrcu  rhai  yn  Ngbrist,  a»n 
rhagnrn  at  betffeithrwydd ;  heh  osod  i  lawr  drachsfn  bhîI  i 
edifeirwch  oddiwith  weithredoedd  meirwon,  ac  i  ffýrìd  ttiag  ut 
Dduw;  i  athr'awiaeth  bedy'ddiadad,  ac  arddodiad  dwylaw'" 
(Heb.  vi,  1,2).  "A  hyn  a  wnewn,''  meddai  efe,  "  os  cániata 
Duw;  canys."  me<id  efe  etto,  gan  ddanRos  y  perygl,  "  aDmhosibl 
yw  i'r  rlrhi  a  oleuwyd  unwaith,  ac  a  brnfasant  y  rhodd  nefoi,  ac  a 
wnaethpwyd  yn  gyfranogion  o'r  Ysbryd  Glîn,  ac  a  brofasant 
ädaionus  air  Duw,  a  nërtboedd  y  hyl  a  ddaw  ;  hc  a  syrthiant 
ymaith,  ytoadnewyddu  drachefn  i  edifeirwch''  (adn.  3 — 6).  Os 
ydyw  dyn  ytr  ai.ored  i  gael  sail  drachejn  i  edifeirweh  a  ffydd, 
paham  lai  i  redydd  ac  arddodiad  dwyìa»  ?  Fe  welir  nad  yw  yn 
bosibl  i  rai  sydd  wedi  derhyn  bwvd  crvf,  ac  yn  syrtbio  wedi  hyný, 
'  ymadnew  yd'ìu  '  draehefa  ;  a'i  boiì  yn  bosibl  i  rai  sy'n  arfei 
llaeth,  i  osod  sail  drachefn  i  ediferwch,  tfydd,  hedydd,  ac  arddod 
ind  dwy'aw— ord  mai  gwell  o  làwer  ytv  treio  peidío,  frwy  fyii"l 
**rhagom  at  berílt-ithrwTdd,*'  "  gán  fod  yn  hyderus  yn  byn,  y  bydd 
i'r  hwn  a  ddechretiíidd  ynnch  waith  äa,  ei  orpben  hyd  ddydd  Iestt 
Gi'st.''  Pob  un  o'r  Saint  nad  ÿdynt  yn  caro  athrawîa«*th  '•  hed- 
jddinHau.''  aed  rhagddo  fel  y  eyngbnra  Pattì,  rhag  ìddo  gael  ei 
droi  ailbü  o'i'  deyntas,  ac  iddo  sefyll  y  peryyl  o  fethu  vmadntíw- 
yddu  er  dyfod  i  tnbwn  draehefn.  Ac  os  oes  rhai  o'r  byd  am 
wrth.wyn»'bu  yr  athrawiaeth  bon,  hydded  îddynt  wnoyd  hyny  ar 
dir  rheswtn  ac  yagrythyr,  i'el  y  gwypom  ni  pa  le  i  edtych  am  y 
fr»vydr,  er  inwyn  'ood  gcrilaw-  J.   D. 


RHESYMAI/    PAHAM    tR    WYF     YN     SEFYLL     DROS 
EGWYDOÜRION   Y   SAINT. 

L  Y  PEfH  cí"vfaf  inewn  cyfraith  yw  f.st:  fei!v  yr  erbngyl,  yr 
tìttn  ytv  "  perffaith  gyfraith  rhyddid."  Rhaid  iddi  hithan  «<.•?' 
tysi  Òros  bob  achos.     Ond  y  gofvniad  y«,  pwv  -  -Mon  f 

î,   Yr  wjt'  û  yu  ùyst  trwy  >vèìeù,  clywed,  a  u.eimlo>   aau  ti/n*j 


3 

hvn  wvf  yu  wyhod  ydwyf  yn  dystiohiethu  ;  scf  í'od  Dtiw  wwîl 
dadguddin  ei  ewyllys  yn  yv  o^s  hon,  a  ehodi  profifwyd  i  sefydlu  pj 
eglwys  (Saint  y  Dyddiau  Diweddaf)  ar  y  ddnear,  a  bod  y  gweision 
o  anfnniad  ac  niewn  awdurdod.  2.  Maey  Beibl  yn  dyat,  yr  hwn 
tnae  y  bobì  yn  dweyd  ea  boú  yn  ei  gredu  ;  uiae  hwn  yn  son  í'od 
Duw  arn  adferyd  pob  peth  yn  y  dyddi.'U  diweddaf,  yr  hyn  ni  all 
fod  heb  adí'ern  -yv  eglwys  fel  ag  yr  oedd  yn  y  cechreuad.  3.  Mae 
yr  Ysbryd  G!ân  yn  dyst ;  ond  ni  ellir  cael  hwn  heb  ufyddhau  yn 
syntaf.  "  Ni  all  y  byd  ei  dderbyn,''  meddCrist;  a  dywtdodd 
Ff  !)•,"  Nyni  yriym  ei  dystion  ef  o'r  pethau  hyn,  a'r  Ysbryd  Glän 
•betyd,  yr  hwn  a  roddes  L>uw  i'rrhai  sy'n  ufyddhau  iddo  ef.'' 

2.  Nid  ws  yr  un  genadwri  neu  gomnrsiwn,  ond  a  bregethir 
gm  v  Saint ;  eanys  mae  y  cornmisiwn  i'w  ddarllen  fel  v  canlyn  : 
— ■'  Ewch  i'r  hoiì  fyd,  a  phregethwch  yr  efengyl  i  bob  creadur." 
Nil  oes  yma  neb  yn  cael  ei  anfon  ond  apostoiion  ;  a  chau  fod 
sectau  yr  oes  yn  gwudu  bndoliaeth  apostoiion,  nid  oes  gánddynt 
hwv  oll  neb  i  gychwyh  i  br?f?ethu,  yn  nì  y  genadwri  hoh  ;  am 
liyny  dylent  b^idio  pregethu,  neu  addef  apostolion  a  phrophwydi 
yn  yv  eglwys,  gan  goíio  heí'yd  "  nad  yw  ueb  yn  cymmeryd  yr 
anrhydedd  liwn  iddo  ei  hnn,  ond  vr  tiwn  a  alwyd  gan  Ddnw, 
ìn^gys  Aaron.''  .Ga'lwyd  Aaronrtrwy  brophwyd,  sef  Mòses';  féllý 
hftt'yd  y  galwyd  Tiinothens  "  trwy  brnphwydoliaeth  ac  arddodiad 
dwyiaw  yr  hfiinriaeth ;''  a  óhan  nad  oes  ganddynt  ysbryd  y  bro- 
pbwydoliaeth,  pa  fodd  y  dichon  fod  ganddynt  gymmainí  ag  un 
pr  '.'ethwr  rhyngddyut,  llawer  lbrì  eu  holl  «thrawon  vn  weision  i 
tr  rist  ?  Hefvd,  'mae  yn  rhaid  i'r  gẃëision  afrfooedig  bregethu  i 
fretrinoedd  ac  arcbesgubioti,  ofie.iriaid  r  pìiregettrwyr,  yr  un  modd 
ê'r  annuwiolion ;  canvs  dywedodd  Crîst  am  bregethu  i  "  boh 
ereadur;"  ac  os  oedd  eîsíeu  pregeẃu  i'r  offeiriaid  iuddowig,  ma» 
ei>ieu  pregethu  i  bregethwyr  ein  gwlad  ninnau. 

D  í'e  buasHi  Jo*eph  Smith  y.r».  gau-brophwyd,  a'r  Saint  oll  yn 
dwylJwyr,  nîd  yw  hyny  yn  prûfì  fod  cymmaiut  «■;  un  n'r  enwadâu 
cre'yddol  ereiiî  vn  egiwvs  i  Dduw  :  am  hyuy,  nid  yrndr-echa 
òangos  fod  y  S-urt  y'»i  gau  a  ddyle'nt,  ond  dangos  eu  hod  hwy  yn 
wir  eglwysi  ;  ac  yr  wyf  yn  tybied  fod  hyny  yn  ddigoh  o  waith 
iddynt  am  uh  riwyddyn,  o  leiaf. 

YmA  gosodat  gynliun  o'r  egìwys  w.reiddiol,i  erìwch  a  oes  rhyw 
»ert  yn  ein  gwlad  yn  ateb  ì'r  portreàd.  I  Rlînid  c.seî  ysbryd  y 
brophwydoliaetb,  cyn  y  dichnn  ueb  l'nd  vn  dyst.  2  Rbaid  cae! 
tyatión  etboledig  i  sefyli  dios  y  gwirionedd  a  ddysgir  vn  yr 
eglwys.  3.  Hhaid  cael  yr  eglwya  yn  on  gymdeithas,  «c  ni  aii  foi 
yn  fwy  nag  un  mewn  modd  yn  y  býd.  4.  Rhaid  i  r  tystion  fol 
yn  allu.og  i  derfynu  pob  ;ia(ii.  trwy  dystio,  Fel  hyn  y  dywed  yr 
Árglwydd ;  am  h'yn'y,  mae  v  gwaisi,,!)  hyn  yn  R»ybod  pwy  yjr 
deiiiaid  bedydd,  pa  fath  yw  y  dui!.,  'o^h  yw  y  c!vVn.  &c  ;  ec  »id 
yn  unig  yn  y  pwnc  o  fedydd,  ond  pob  pwnc  osal]  a  fyddo  anghen- 
rh?idiol  i~r  e^iwys  ei  wybod.  Pwj  ua  ddyTaunui  fod  yn  aeiod  yu 
J  ia\'&  Bglwys  à  bOB  ?  R    ivjNi 


GWR   CLOFF  Y  DEML. 

Mawr  mor  enwog  y  mae'r  hen  wr  cloff  hyny  a  eisteddai  wrth 
borth  y  deóal,  wedi  myned  yn  y  dyddiau  hyn.  CrybwyHir  am 
äano  yn  mhob  dadl  ynghylch  ffydd.  Gosodir  ef  allan  yn  ddyn 
fíYddiog  iawn  mewn  ariau,  ond  nid  mewn  dim  arall.  Yr  oedd 
nior  ddiffydd  â  mynydd  i  dderbyn  iechyd,  os  credwn  yr  hyn  a 
ddyweda  yr  anwybodus.  Mae  yn  rhesymol  fod  ganddo  ffydd  i 
dderbyn  arian,  onite  ni  arosai  wrth  borth  y  deml  i'r  dyben  iiyny  ; 
ond  y  cwestiwn  yw,  a  oedd  ganddo  ffydd  i  ddeibyn  iechydì  Gof- 
ynwcb  i  holl  ddysgedigion  yr  oes,  a  dywedant,  "  Nac  oedd." 
Eithr  ymddengys  fod  Pedr,  gydag  Ioan,  pan  yn  "  dal  sylw  arno," 
ac  yn  gorchymyn  iddo,  "  Edrych  arnom  ni,''  yn  meddwl  fod 
ganddo  rywbeth  heblaw  ffydd  arianog,  oblegid  nid  oedd  eisieu  dal 
fawr  sylw  ar  hono,  am  ei  bod  mor  amlwg  yn  mhawb.  Heblaw 
hyny,  mae  yn  rhesymol  i  farnu  fod  cymmaint  o  gymhwysderan 
ýn  ngwr  clofî'  y  deml  i  dderbyn  iecbyd,  ag  oedd  yn  y  gẁr  ehiff 
.atall  o  Lystra  (Act.  xiv,  9)  i  dderbyn  yr  unrhyw.  Wedi  j  Paul 
"  edrych  yp  g&aff''  ar  yr  oiaf,  fe  welodd  "  fod  ganddo  ffydd  i 
dderbyn  iechyd,''  a  dywedodd  wrtho,  "Saf  ar  dy  draed  yu  uniawn." 
Felly  Pedr  yn  rjohorth  y  deml ;  wedi  dal  6ylw  neilldaol  ar  y  ch.ff 
arall,  a  chael  cyile  i  weled  faeth  oedd  ganddo,  beidriiodd  ddywedyd 
wrtho  am  gyfodi  yn  enw  Iesu  o  Nasiireth.  Paham  y  sylwai  y 
ddau  apostol  njor  neillduol,  a  dim  ond  Puul  â  dyben  yn  hyny ? 
a  pha  fodd  yr  anturiai  uu  apostol,  yn  fwy  nâ'r  Ualì,  i  iachâu  eu 
cloffion,  heb  eu  bod,  trwy  y  ddawn  o  "  waliauiaeth  y«brydoedd," 
yn  gweled  fod  ffydd  ganddyrít?  Tiwy  ffydd  yu  enw  íesu  Grist 
yr  iacbawyd  y  ddau  ;  ond  os  mai  y  cloff  o  Lystra  yn  unig  a 
feddiannai  ffydd,  pa  ragoriaeth  oedd  hyny  iddo  ef,  os  oedd  y  llail 
yn  dérbyn  bendith  lieb  fl'ydd  ?  Os  oedd  dynion  galluog  i  weith- 
redu  ffydd,  yn  derbyn  iechyd  hebddi,  pahain  y  dywedodd  ein 
Harglẃydd  Wrth  d»d  y  bacbgenyn  mpd  a  byddar,  "  Os  gelli  di 
gredu,  pob  peth  a  all  fod  i'r  neb  a  gredo  ?  (Marc  ix,  23j.  Y  mae 
ýn  groes  i  reswm  ac  ysgrythyr  i  farnu  nad  oedd  ffydd  gân  wr  o!"lf 
y  deml ;  o  herwydd  rnae  yr  iechyd  a  dderbynjodd  yn  prolì  i'r 
apostol  gael  ei  foddlonî  yngbŷlch  ei  ffydd,  cnide  ni  fuasai  Duw 
yn  ei  fendithio,  "  canys  beb  ffydd  anmbosibl  yw  rbyngn  ei 
fodd  Ef.''  Os  caniateir  naai  yn  ol  ei  ffydd  y  mae  pob  un  yn 
derbyn,  fe  gredir  fod  B'ydd  hefyd  gan  y  gwr  cloff ;  ac  os  na  allwn 
gredu  hyuy,  fe'n  "  dychwelîr  fel  tòn  y  môr,  a  byny  yn  gyfiawn, 
,am  ryfygu  cymmeryd  dystawrwydd  un  rhan  o  ysgrytbyr  i  wrth- 
wynebu  pendantrwydd  rhan -arall.  Henflych  i'r  aroser  pàn.gaiff 
hen  «r  clofFy  deinl  ddangos  ei  hunan  t> 1 1 « >  o  fiaen  y  rhai  a  wadant 
ei  ffydd  yn  y  dyddiau  hyn,  í'el  y  canfyddont  fod  Crist  yn  un  a'i 
air  bob  amser.  J.   D. 


J.  Dmie,  Aigriiit"\dil,  Geoiÿciown,  Hertbyr-Tydtìl. 


